


* £ 


o. 


i PENNILLION 


A gyfansoddwyd, gan Trmorny DAv1E8; Tel- 
iwr, herwydd iddo orfod rhedeg o flaen Tarw 
Ty-yn-y-cymmer,. ger Cwmrhondda,  «r 
Ddydd Iau, Mai 21, 1863. 

o 

Mawr bledo sydd am redeg, | 

seddi ual 6 rhai'n Seis nog ji 

Rhai ei spor6 mewn llawer dyll, 

A rhai er ennill chwaneg. 

A HI. 

Os rhedeg fydd am arìan 

“ Rhyw dwyll dri'n fynych allan, 

|» Nes geu cariad o bob tu, 

|U A hyn sy'n nafu'r cyfan. 

TII, — 
———— 
|... Hon wrtii seiliaun siglo; 

>* ” Rhwng ïengtyd haid'n eu holi hwy _^ 

a Mewn ffwdan pwy sy'n ffido.” 





“ 














2 


IV. 
'Nol treiddio yn gyfrwysgall,. 
T'r oll o dde a'i ddeall, 
Fe allai'n fradwr tri'n y fan, 
Er speilio arian arall. 
| V. 
Ond ni gawn rasus weithiau, 
Heb ddim eilbwt yn ddiau ; 
'O lawer gallaf enwi un 
Ges wel'd fy hun o'i ddechreu. 


VI. 
Gerllaw Trebanog cofier, 
Fu'n dyn am 'chydyg amser, 
Sef rhwng y nawfed ian o ddym: 
A tharw Ty-'n-y-cymer.. 


VII, 
Ni welwyd ras onestach,, 
Na nemawr mor ddirwgnach 
Nac un erioed trwy siarad llai 
Os buodd rhai'n gyflymach. 


| VIII. 
Y íarw a gynnygiodd 
Fod ras—a'r teiliwr eilodd, _ 
Ac fel. bu'n oreu medd pob rhai 
Y teiliwr a'i hennillodd.. 


? 


NW AT. h N (T | 









Mai 
on Ng ae 


4 


8 


IX. 
Waith nìd cael ras yn unig; 
Foddlonai'r hen walch cyrnig 
Tra'n ceisio torri'r oll yn ddell6, 
Mewn natur felldigedig. 
X. 
'Y tarw fynnai'n 'chwaneg 
Ei dir ei hun i rhedeg, 
Ac ni chymerai ehwaith un nag, 
Nac yn Gymra'g na, Seis neg, . 
AL. 
Y teiliwr oedd am. dosso, 
Pa dir, ac ail ymgommio,. 


“Ond tynnu atto'r tarw wnai; 


Fel prawf na chai ohirio, 


XII. 

“Tra nad oedd dym yn tycio, 
Bu raid i'r teiliwr hwylio, 
Gan gofio'r hen air sy'n y wlad, 

Gwell weithiau traed na dwylo, 


AI 
Ras hynod wyllt fu honno, 
Ni soniwyd gair am ffido, 
Y teiliwr heb foreufwyd oedd, 
Pan gadd ar goedd ei dreio, 








4 


' XV. | 
Ychydig a feddyliodd,” 





| Pan lawr or gwelu cododd, 00/70, 


'Fod iddo: ef mor-glau gael ras 


us” Nr gelyn casaf welodd. "^^ 


XV. 


Ac nìd oedd yno ungwr, Í 
I waeddi gyda'r teiliwr, 
*Dim ond bygythion yn llawn bar, 
Wnai rwygo'r dda'r fel pabwr. 
XI O. 
' Ond gwnai'r hen darw synnu, 





Pe gwyddai'r oll rwy'n credu, ehda 


Fel na chynnygiai ddyn 'n un man, 
Trwy'r nawfed ran eì faeddu. 








